જાગૃત, ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | વૈશાખવદ-૧૪ | તા. 


૦૫-૦૬-૨૦૨૪ | બુધવાર 


આજે 0૫ જૂત વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 


ખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
સંઘ - યુવાસંઘ 


ઝાતનમેગાળીસુરાતતી. 
ઝમ ઝાછે ઝાતપાસ ગી ઇરિયાતી॥ 


ચાય 


આપણે પ્રગતિ અને વિકાસના 
ઉચ્ચત્તમ શિખરો સર કર્યા તેનું ગૌરવ 
અનુભવીએ... તેના પાયામાં આપણે મળેલા 
પ્રાકૃતિક વૈવિધ્યનો સિંહફાળો છે. દેશનો. 


લાંબામાં લાંબો દરિયાકાંઠે વૈવિધ્યપૂર્ણ 
પરિસરો,ખારો રણ પ્રદેશ, ધાંસિયા મેદાનો તથા 
પાણીના વિસ્તારો સાથે જૈવિક વૈવિધ્યને 
સમૃદ્ધિ..જળસ્રાવ નદીઓના ખેતી ઉત્પાદનો 
ક આવકમાં સમૃદ્ધિ.. સાચા અર્થમાં સ્વર્ણિમ 
શ... 

કોરા આભમાંથી કડાકા-ભડાકા સાથે 
માવઠાનો વરસાદ તૂટી પડે. વરસાદી પાણી 
પીળા રંગનું અને ગરમ લાગે, વાવાઝોડાં અને 
સમુદ્રી તોફાન સંખ્યાબંધ લોકોને બેઘર અને. 
બેસહારા બનાવી મૂકે, ત્રકતુઓમાં આકસ્મિક 
પલટો આવે, ગરમીનો પારો હદ વટાવી જાય, 
શહેરમાં રહેનારા લોકોને આંખનો, ફેફસાંનો 
અને ચામડીના રોગ વધી પડે, કેન્સર જેવા 
રોગનો ફેલાવો થાય. આ બધું થઈ રહ્યું છે અને 
છેલ્લાં પચાસ વર્ષથી થઈ રહ્યું છે. જે થાય છે તે 
કુદરતી વાતાવરણમાં થાય છે, પણ આ 
કુદરતનો કોપ નથી, પણ માનવ સમાજની 
ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિના પાપનું ફળ છે. ત્ઠતુ 
પરિવર્તન, પ્રદૂષણ, અસહ્ય ગરમી અને અવનવા 
રોગચાળા જેવા મુખ્ય ચાર વિભાગમાં 
વહેંચાયેલી આ સમસ્યાને વિદ્વાનો પર્યાવરણની 
સમસ્યા ગણાવે છે. કોલસા અને ખનિજ તેલથી 
ચાલતાં વાહનોની સંખ્યા વધે. કારખાનાં 
વાતાવરણમાં ઝેરી ગેસ ફેલાવે અને નદીનાળાંમાં 
ખતરનાક રસાયણો ઠાલવે તેના કારણે આ 
સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આપણી પૃથ્વીને 
વીંટાયેલા પડ ઓઝોનના સુરક્ષા કવચમાં ઠેર ઠેર 
કાણાંપડી ગયાં છે. 

પર્યાવરણની સમસ્યા આવતી સદી, 
આવતો દાયકો કે આવતી કાલની નથી. આજની 
અને અત્યારની છે. આ સમસ્યા પ્રાદેશિક કે 
રાષ્ટ્રીય નથી, પણ આખા જગતને આવરી 
લેનારી વૈશ્વિક સમસ્યા છે. તેના ઉપાય સહેલા 
છે, પણ તેનો અમલ કરવા કોઈ તૈયાર નથી, 
કારણ કે વિજ્ઞાને વિકસાવેલાં સુખ-સગવડનાં, 
વાહન-વહેવારનાં ઉત્પાદનો, પદ્ધતિમાં કે 
સાધનોમાં જરા સરખો કાપ મૂકવા કોઈ તૈયાર 
નથી. 

પર્યાવરણની ચર્ચા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય 
પરિષદો અને નાનાં-મોટાં સેંકડો જૂથો તથા 
હજારો સંસ્થાઓ પ્રચાર, સમજૂતી અને 


સમજાવટનું કામ કરી રહ્યાં છે. જોખમ છે અને 
અત્યારે તોળાઈ રહ્યું છે તે બધા કબૂલ કરે છે, 
પણ પર્યાવરણમાં પ્રસરી રહેલા કાર્બન 
ડાયોક્સાઇડ ગેસ કે રાસાયણિક પદાર્થોનું 
ઉત્પાદન અટકાવવા કે ઓછું કરવા કોઈ તૈયાર 
નથી. મોટર કે વિમાની સેવામાં સતત વધારો 
કરવાની માગ દિનદહાડે વધારે ને વધારે પ્રબળ 
બનતી જાય છે. 

માનવજાતે પોતાની બુદ્ધિ અને 
જહેમતથી કુદરતના શક્તિસોતોથી પોતાનાં 
સુખ-સગવડમાં ઉમેરો કરવાની શરૂઆત કરી 
અને અણુશક્તિનો વપરાશ થવા લાગ્યો. 
કારખાનાં અને વાહનોએ વાતાવરણમાં 
ફેલાવેલી ગરમીના કારણે પ્રાણીજગતનાં નાજુક 
પતંગિયાં અને કીડી-મંકોડા જેવી પ્રજાતિઓનું 
જીવતર જોખમમાં આવી પડ્યું. વધતી ગરમીના 
કારણે ઓઝોનનું પડ છેદાઈ ગયું અને સૂર્યની 
ગરમી સીધેસીધી દુનિયાને લાગવા લાગી. ઉત્તર 
અને દક્ષિણ ધુવ પ્રદેશમાં જામેલા બરફના 
ડુંગરો ઓગળવા લાગ્યા. કેટલાક સમુદ્રોની 
સપાટી વધવા લાગી અને ટાપુઓ તથા 
કિનારાના પ્રદેશો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. 
આ પ્રવાહ અને આ પ્રવૃત્તિને તાબડતોબ 
ખાળવામાં ન આવે તો સંખ્યાબંધ પ્રજાતિઓ 
લુપ્ત થઈ જશે. 

વૃક્ષો અને જંગલોનો નાશ થશે અને 
માણસ જાતનું અસ્તિત્વ પણ જોખમમાં આવી 
પડશે, પણ માણસજાત પોતાનાં સુખ-સગવડમાં 
થોડો કાપ મૂકવા તૈયાર થાય તો, પ્રદૂષણમુક્ત 
કરી શકાય છે. જે નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે તેને 
ભરપાઈ કરવાનું શક્ય નથી, પણ હવે પછીથી 
થઈ રહેલું વધારાનું નુકસાન અટકાવી શકાશે, 
સૂર્યના તડકાથી પેદા થયેલી સૌર ઊર્જા અને 
પવનચક્કીઓથી પેદા થતી પવન ઊર્જા 
આપણાથી અજાણી નથી. સૌર ઊર્જાનો વપરાશ 
સૌથી વધારે અમેરિકામાં થાય છે. બીજા નંબરે 
ચીન છે અને હવે તો ભારતમાં પણ સૌર ઊર્જાનાં 
ઉત્પાદન અને વપરાશમાં સતત ઉમેરો થઈ રહ્યો 
છે. સૌર ઊર્જાના ક્ષેત્રે ગુજરાતે સૌથી પહેલાં 
પગલાં ભર્યા છે, પણ નદીઓ અને સૂરજનો તાપ. 
બધા દેશોમાં સરખાં હોતાં નથી. પવનચક્કીથી 
પેદા થતી ઊર્જાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, તેથી. 
જાપાને અણુવિસ્ફોટથી વીજળી પેદા કરવાની 
બાબતમાં સૌથી વધારે પ્રગતિ કરી છે. 

પર્યાવરણની જાળવણી માટે વિશ્વ, 
રાષ્ટ્રો, સરકાર, સંસ્થાઓ, સમાજ અને દરેક 
વ્યક્તિ જવાબદાર છે. માણસ જાતે પેદા કરેલી 
સમસ્યા માણસ જાતે જ ઉકેલવી પડશે અને 
પ્રાણીજગત, વૃક્ષો અને જંગલો શુદ્ધ જળ અને 
શુદ્ધ હવા સહુ કોઈને હરહંમેશ અને સતત મળી 
રહે ત્યાં સુધી પર્યાવરણની જાળવણી માટે શક્ય 
તેટલા પ્રયાસોમાં જોડાવું પડશે. મોટરના બદલે 
સાઇકલો વાપરીને, ઝાડ વાવીને અને ઉછેરીને, 
પ્રાણીઓનો ઉચ્છેદ કરતી શિકારી પ્રવૃત્તિ અને 
માંસાહારી આદતોમાં કાપ મૂકીને રૂપાળા 
દેખાવા માટે કે ફેશન માટે પશુ-પંખીનાં ચામડાં, 
પીંછાંનો વપરાશ ઘટાડીને દરેક વ્યક્તિ 
પર્યાવરણની સાચવણમાં પોતાનો ફાળો આપી 
શકે છે. પર્યાવરણની જાળવણી માટે જાણકારી 
અને જાગૃતિ સૌથી વધારે જરૂરી છે. 


ઝૂ શ્રી દક્ષિણ ભારત મડિલા મંડળ... 
ા એક કદમ ડરિયાલી કી આર... 


મારી પ્રિય નાની મોટી સખીઓ ને જય શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ આશા છે કે આપ સૌ ક્ષેમ કુશળ માં 
દાદી કે મમ્મી નું પણ વેકેશન હવે પૂરું થયું 
તો હવે ચાલો આપણે પણ સૌ કામ માં લાગી જઈએ. 
તો આજે ૦૫ જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે તમો સૌ 
જાણતા જ હસો તો આપણે પણ આપણા દેશ ને 
હરિયાળો બનાવવા નો થોડો પ્રયાસ કરીએ 
વૃક્ષારોપણ નો પ્રોજેક્ટ છે તે પૂરો કરીને આપણી 
પ્રકૃતિ પ્રત્યે ની ફરજ નિભાવીએ.. આ મેસેજ ની નોંધ 
લઈ દક્ષિણ ભારત સમાજ સનાતન મહિલા મંડળો માં 
વધુ ને વધુ વૃક્ષોનુ વાવેતર કરી જતન કરવા વિનપ્ર 
વિનંતી અને તમારા મંડળને સમય અનુકુળે વૃક્ષારોપણ 
કરી.. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ઉજવશો એજ 


પ્રમુખશ્રી લક્ષ્મીબેન જબુવાણી, પોંડીચેરી 
મહામંત્રી રંજનાબેન લીંબાણી, હોસુર 
શ્રી દક્ષિણ ભારત કકપા સનાતન મહિલા મંડળ 


(રે કીઅખિલભાસીય કચ્છ કડવા પાટીદર સમાજ 
મહિલા સંઘ - યુવાસંઘ 


શમ પયાધિળ હિવણ, ળળે [મળો કો વઈ 


4 ગિતના ટંમવ ટો સાવનનિજ ૫રિવદન 
થા પૈદ્/ણઇકિઝ છા સ્મયોગ જરી 


ર જ 


ધારવાડ યુવા મંડળ દ્વારા 
ઇન્દ્રધતુષ શિબિરતું આયોજત (01૯1) 


ઝાડો 


ટૂટે 0, 
₹101૦)૮ 1 સતર્િમઉ?- 2 


કશ ડટ કઈ ન 5 4. 


૦૫૦૦માંવકત 13)” 


38009 :- 331 1૦001 પંતાળ]/૦1 ર૦$૦૪1, 0110%0ત. 


યુવાસંઘ રામસેતુ કાઉન્સિલ ઉત્તર 
કર્ણાટક રીજીયન ધારવાડ ડિવીઝન શ્રીઉમિયા 
યુવક મંડળ ધારવાડ દ્વારા આયોજીત ગત તાઃ- 
30 મે થી 02 જુન દરમિયાન શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ 
રીસોર્ટ - ધારવાડ મધ્યે યુવાસંઘ થીમ યુવા 
ઉત્કર્ષ અંતર્ગત ત્રણ દિવસીય 
તાલીમ શિબિર ઈન્દ્રધનુષ સીઝન - 
02 આવો બંને અબ ઓર સશક્ત... 
નુંખુબજ સફળ આયોજન કરવામાં 
આવેલ જેના અંતર્ગત વિવિધ યુવા | 
મંડળોથી 48 યુવાનોએ 
ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધેલ. 


ર 


વક્તા ભરતભાઈ નાકરાણી -સુરત 
હિરલબેન નાકરાણી - સાતારા 
ડૉ. જયશ્રીબેન લીંબાણી ચિપલુણ, 
1₹55પ્રચારક સંતોષજી પુજારી 

દ્વારા કરવામાં આવેલ. આધ્યાત્મિક, 
સામાજીક, માનસિક, આર્થિક, શારિરીક, 
કેરીયર , લાઈફ ના લક્ષ્ય નિર્ધાર , ધર્મજાગૃતિ. 
સાથે સાથે રમત ગમત, વિવિધ વિષયો ઉપર 
મોટીવેશનલ સ્પીકરો દ્રારા ગહન માર્ગદર્શન 
આપેલ, 

તાઃ- 30/05/24 ના બપોર પછી 
4:00 કલાકે આવેલ શિબિરાર્થી, રીજીયન 
હોદેદારો , સમાજના હોદ્દેદારોનુ તિલક કરીને 
સનાતની સ્વાગત કરવામાં આવેલ, ત્યારબાદ, 
સ્થાન ગ્રહણ, દિપ પ્રાગટય, કર્યા બાદ 
એકબીજાનો પરીચય , વડીલોના આશીર્વચન, 
ત્યારબાદ ટીમ વિભાજન , રાત્રીભોજન બાદ 
કેમ્પ ફાયર ની સાથે દિલથી રયાણ... 

તા :- 02/06/24 રવિવારે સવારે 


તક 


9:00 થી 10:30 વાગ્યે સંતાનોને લેવા આવેલા 
માતા-પિતા માટે વિશેષ પેરેન્ટીગ ઉપર સત્ર 
રાખવામાં આવેલ. ત્યારબાદ યુવાનોએ શિબિર 
દરમ્યાન થયેલ પોતાના અનુભવો વ્યક્ત કરેલ. 
આ કાર્યક્રમમાં રીજીયન ચેરમેન જીતેન્દ્ર પોકાર, 


ડરે. 


129 દિનેશ ચૌધરી, મિશન ચેરમેન કિર્તીકુમાર 
ચૌહાણ, ડિવિઝન ચેરમેન મોહન પોકાર, 
ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા. રીજીયન ચેરમેન,રીજીયન 
100 એ સભાને સંબોધીને ઉર્જા નો સંચાર કર્યો 
હતો ભવિષ્યમાં પણ આવા પ્રેરણાદાયી કાર્યક્રમ 
કરતા રહો એવી આશા વ્યક્ત કરેલ. આયોજક 
શ્રીઉમિયા યુવક મંડળના આ કાર્યને બિરદાવ્યું 
હતું કાર્યક્રમના અંતે રીજીયન 04૨૦ અશ્વિન 
રામાણીએ સર્વે નો આભાર વ્યક્ત કરી અંતે 
રાષ્ટ્રગાન ગાઈને કાર્યકમ ને પુર્ણ જાહેર કરેલ. 
બપોર ભોજન બાદ સર્વે છુટા થવેલ. શિબિર નું 
આયોજન શ્રીઉમિયા યુવક મંડળ ધારવાડ દ્વારા 
સુંદર અને સફળ કરવામાં આવેલ. 


ટીમ યુવાસંઘ છળાતર 
પ્રવક્તાઃ- અશ્વિન રામાણી 


| 500 ૫૫૦.: 1501 


3108.::91 7801877774, 


શીસમ્રભાઈમણા પોકાર. 


આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે યુવા 
સુરક્ષા કવચ યોજના આપણા યુવાસંઘની 
શાન છે. યુવા સુરક્ષા કવચ યોજના થકી જ 
ભારતભરમાં યુવાસંઘ નું નામ સુપ્રસિદ્ધ થયું 
છે, અન્ય સંસ્થાઓએ પણ આ યોજનાની નોંધ. 
લઈ આપણા યુવાસંઘને બિરદાવ્યું છે. 

અપને લીએ નહીં, 

અપનો કે લિયે... 

ના સિદ્ધાંત પર આધારિત આ યોજનાને 
સફળતાપૂર્વક ચલાવવા માટે સમયસર 
રિપેમેન્ટ કરવું અને અન્ય સભ્યોને પ્રોત્સાહિત 
કરી સમય પર રિપેમેન્ટ કરાવવું એ અતિ 
મહત્વનું કામ હોય છે અને તે ભગીરથ કાર્યને. 
સમગ્ર રીજીયન ની અંદરના દરેકે દરેક 
મંડળમાં અને તે પણ 100% પૂર્ણ કરાવવું એ. 
વિશેષ નોંધનીય કાર્ય કહેવાય. અને તે કાર્યમાં 
અગ્રેસર રહી સમગ્ર ભારતભરમાં સર્વપ્રથમ 
પોતાના રીજીયન ની અંદરના દરેક મંડળોમાં 
100% ૪૭1૬ રિપેમેન્ટને ઓપ આપનાર 
છત્રપતિ શિવાજી રીજીયને એક અદભુત 


ર 
શ્રીસસાજ ગૌરવ દીકરી ચિ. ક્રિષ્ના 
સુરાણીએ રચ્યો ઇતિહાસ તમામ જ્ઞાતિજનો ને 
જણાવતા ખુબજ આનંદ થાય છે કે આપણા 
સમાજની દીકરી કચ્છમાં કોટડા (જ.) સાથે જેનું 
વતન મોતીવેણીકંપા હાલે મોડાસા રહેવાસી એવા 
ગીરીશભાઈ કાંતીભાઈ સુરાણી ની સુપુત્રી 


શ્રીસમાજના જ્ઞાતિ રત્ન આધસુધારક 
સંતશ્રી લાલરામજી મહારાજ, શ્રી નારણ રામજી 
લિંબાણી અને શ્રી કેસરા પરમેશ્વરની 
જન્મજયંતિ નિમિત્તે મલકાપુર, બામ્બાવડે, 
સરુડ , કોકરૂદ, શિરાલા ઝોન અને કેરલે ઝોન 
પાટીદાર ઝોનના સંયુક્ત સહયોગ હેઠળ.... 
સંજીવન બ્લડ સેન્ટર કોલ્હાપુરના માધ્યમથી 
મલકાપુર (કોલ્હાપુર) ખાતે પાટીદાર સમાજ 
દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં 


ક્ષ 

શ્રી પાટીદર સમાજના આધસુધારક 
સંતશ્રી લાલરામજી મહારાજ,શ્રી નારણ રામજી 
લિંબાણી અને શ્રી કેસરા પરમેશ્વરની 
જન્મજયંતિ નિમિત્તે વઠાર - વડગાવ કોડોલી 
પાટીદાર ઝોનના સંયુક્ત સહયોગ હેઠળ શાહુ 
બ્લડ બેંક કોલ્હાપુરના માધ્યમથી નૂતન 
પાટીદાર ભવન વઠાર ખાતે ગતરોજ પાટીદાર 
સમાજ દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન 
કરવામાં આવેલ જેમાં આશરે 32 જેટલા 
રક્તદાતાઓ દ્વારા રક્તદાન કરવામાં આવ્યું 
હતું, રક્તદાન ૬૨ વર્ષે ઘણી મોટી સર્જરીઓ 
અથવા ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં અનેક લોકોના 
જીવન બચાવે છે. રક્તદાન દર્દીના જીવનને 
બચાવવામાં મદદ કરે છે, ગર્ભાવસ્થામાં 
રક્તદાન બાળકની માતાનું જીવન બચાવવામાં 
મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. રક્તદાન એ 
જીવનદાન છે. રક્તદાન એ શ્રેષ્ઠ દાન છે. 

ચાલો રક્તદાન મહાદાન ને 


ભગવાનની સેવા ગણીએ.લોહીનું દરેક ટીપું 


દક્ષિણ ગુજરાત તા તેજસ્વી તારલાઓ ... 


તક 


:91 7718977774 | શાતાકક॥ંલાઉ(॥1100111(2ે૬ળ॥ા.૯0 00 


11210111211 
1ર121118૫41»121ર 


કેઈ 


ત્ર 


મિસાલ પ્રસ્‍થાપિત કરી છે. પોતાના રીજીયન 
અંતર્ગત 10 યુવા મંડળોના 1,050 351૮ 
સભ્યોના રીપેમેન્ટને એક જ તબક્કામાં પૂર્ણ 
કરી 100% ૪51૬ રીપેમેન્ટના લક્ષ્યને પરિપૂર્ણ 
કરનાર છત્રપતિ શિવાજી રીજીયનની સમગ્ર 
ટીમને કેન્દ્રીય યુવાસંઘ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 
પાઠવે છે. 


કયું 
2% 
કક 


તો ચાલો મિત્રો! અબકી બાર 
100% 354 રિપેમેન્ટ પાર ! ના નારા ને 
સાકાર કરવા આપણે સૌ સંકલ્પ લઈએ અને 
૪૬1૬ યોજના ને વધુ વેગ આપવા કટિબદ્ધ 


હર હર %51૬ઘર ઘર ૪51૯ 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘ ૨૦૨૩-૨૦૨૫ 


ક્રિષખખાબેન, આણંદ ખાતે છેલ્લા બે વર્ષથી માસ 
કમ્યુનિકેશન અને જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કરી રહી 
હતી ત્યારે તેમાં ખુબજ સારું પરિણામ આવતા 
પત્રકારની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરતા સમાજની પ્રથમ દીકરી 
પત્રકાર બની આજે ઇતિહાસ રચ્યો છે. જેથી માતા- 
પિતા સાથે શ્રીસમાજ તેમજ પરિવારનું ગૌરવ વધાર્યું 
છે. અથાગ મહેનત. અને કઠોર પરિશ્રમ બાદ તેને 
સફળતાના પગથીવે પા.. પા.. પગલી માંડી છે ત્યારે. 
જણાવતા ખુબજ હર્ષની લાગણી થાય છે કે તેને 
ગુજરાતની નામાંકિત ટી વી ન્યુઝ (1૪ 9) ચેનલમાં 
પત્રકાર તરીકે નિમણુંક પણ થઇ છે. અગાઉ પણ આ 
દીકરીએ માત્ર 22 વર્ષની ઉંમરે બે પુસ્તકો 
૧.જિંદગીના સરનામે, 
ર.જીવતું જાગતું ગોકુળ નિવાસ પુ 

લખી પ્રકાશિત કરીને અનોખો ઇતિહાસ 
રચીને લેખકનું બિરુદ પામેલ છે. 

શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ ટીમ પ્રચાર 
અને પ્રસાર સમિતિ અને એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ 
હંટસમિતિ ચિ. ક્રિષ્ના ને વિશેષ સિદ્ધી મેળવ્યા બદલ 
અભિનંદન સાથે ઉજવળ. ભવિષ્યની શુભેચ્છાઓ 
પાઠવતા બિરદાવે છે 


આવેલ જેમાં આશરે 30 જેટલી સંખ્યામાં 
રક્તદાતા દ્વારા રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું. 
રક્તદાન દર વર્ષે ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં 
અનેક લોકોના જીવન બચાવે છે. 


ચાલો આને ભગવાનની સેવા 
ગણીએ..લોહીનું દરેક ટીપું માણસ માટે વરદાન 
છે, 
ચાલો રક્તદાન કરીએ...આવા 
મહાદાનથી સામાજીક જવાબદારીની ભાવના 
સાથે અને એક મહાન ઉદ્દેશ્ય સાથે રક્તદાન 
શિબિરનું આયોજન કરીને ઝોન દ્વારા ખૂબ જ 
સુંદર કાર્ય કરેલ હતું. આયોજનમાં ઝોન ચેરમન 
અશોક લીંબાણી તેમજ પ્રહલાદ ભાવાણી, 
પ્રકાશ ગોરાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. 


થીમ લીડર -કલ્પેશ વાગડીયા 
ટીમ 0#૦- મગન ગોરાણી 


6 ! [ણ || પ્રિત 
માણસ માટે વરદાન છે માટે...ચાલો રક્તદાન 
કરીએ, 

આવા મહાદાનથી સામાજીક 
જવાબદારીની ભાવના સાથે અને એક મહાન 
ઉદ્દેશ્ય સાથે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન 
કરીને ઝોન દ્વારા ખૂબ જ સુંદર કાર્ય કરેલ હતું. 
આયોજન દરમિયાન અખિલ ભારતીય કછ 
કડવા પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્‍ટી જેઠાબાપા 
પોકાર, સમાજના ઉપપ્રમુખ દેવસીબાપા, 
કારોબારી ડાહ્યાભાઈ લીંબાણી તેમજ યુવક 
મંડળ પ્રમુખશ્રી ગિરીશ ભાવાણી, ઉપપ્રમુખ 
હરેશ લીંબાણી તેમજ ઝોન પ્રમુખ કિશોર 
પોકાર તેમજ મનોજ માકાણી,સચિન પોકાર 
તેમજ યુવક મંડળના ભાઈઓ તેમજ મહિલાઓ 
મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત હતા. 


થીમ લીડર - કલ્પેશ વાગડીયા 
ટીમ ૪૮૦-મગન ગોરાણી 


જિ 


0૫01.0૫ ।05110૨૩૫46। 


8પ&પ/&પા ૪8૬૫ 
70૪70૬૬28૫1 


804૫4૫ 1/દદર/ 
8016ર/1814/। 


પ800 (02001૧821૧8 1/01008) 


12 * €૦10(0૯૫૮૯-૯૩5૬ 
96% 


પ૩ 2 (0200ઢા૧8૩1૧૪૦૫/01128) 
1211 €૦10૯1૮૯ - €05૬ 
92.80% 


8111710%8 (0૩100૬11૧8 
પ્રંણાર૪) 
1211 ૯૦00૯1૮૯ - €85૬ 
91% 


1/046પા 1111 ॥64.2૬5પ811&। પદાહપ્ાા 0&6પ16/1/&ર 
ર/&/૬5૫18૫0414। 
811171018 (22104181૧80 લાટ (0૩ાળટાઇટાટટ 
પ્રંણાર૪) પ્રણ) 
12 “૮૦0૯૮૯ 6528 દ] ટાડા 12 “€૦00111€/૮૦૦૬૬8 દતટ્ટાંડ 
90.43% 90.13% 


દ્ર ર. 


110084૫ 80//5૫/1 00608૫ 084૨1 110084૫ ।6105પ્ા 5/૯ ૭પ ૯૦૪પા પ્રહારડ 
પ્રારદપ્ર8પ4ા ડા4ાદડપ્ર8પ્ત4 8પ/4ર/181૫ ૫4૫0148૫441 8૫14૫/૬5પ180414। 
8॥40પલ (પઢ1તટતટ ૫101128) 104110૫2. 1/3106 (120 [૯૩૬૩૪૬૦1૧1 (5111: તધ ડ૫(૩દ 0૩૪૦0 (511 તંછ/ 5પ ૩141૪00૫૯/(51 તાંધ૪/ 5૫૪૦૬ 
12 “૮૦૯૪૮૯૦૬28 પ્રણા૩8) પ્રણપયટ) પ10ાવ8) પ્રણામ્ટ) 
ડિ ડડ 12 “€૦1તજા૯(૮૯ 05£8. 12 “ €૦0017૯/૮૯ 6528 12€૦01000161૮૯ 65£8 12 “૮૦10૯૮૯ 65£8 £તટાંડા) 
90% ઉપરા - 88.40% ઉપાંમાટસં - 88.26% ઉપાંતત-85.29% 86% 


દ્વિ 


“જુ 


ધોરણ 10 અને 12 પછી આમળના અભ્યાસ માટે સમાજના જરૂરીયાતમંદ અને તેજસ્વી 
વિધાર્થીઓ નબળ આર્થિક સ્થિતિને કારણે અલ્યાસથી વંચિત ન રહે તે માટે વિશ્વ ઉમિયા 
ક્રાઉન્ડેશન સતત પ્રયત્નશીલ છે. 


4400041૫ 1૬૬1 110086૫પા ।4€106પપડપા પ્રદાહપા ર00૫ જેથી આવા ઈરા-લકરીઓ લૈવણિકસણય મેળવવા મટે 
60૫૫૫18૫ 11810068461 પહદડપપ/ા _ખકળાળા/૩/૦11ત૩1100.06/9૫9ાત્સાં૦0૬ 
481૯0 (પંઝળાટલટ (છાર (511 તં ડધતરદ વાલા (0૦000082082 ક. ન ર. ક જ કાદા 
ર પ1ણામટ) છ. 998) ક પણાઢટ) સવારે11 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં વિશ્વ ઉમિયા ક્ાઉન્ડેભન, જાસપુર ખાતે જમા કરાવું 
12 '€૦/00૯€7૮૯ 65838 £1815॥0 12 €૦010€1૮૪ 65£8 12 '€૦0010001૮૯ 06588 દ1ટ|5॥1 
88.% ઉપાંવ/૩પ- 88% 85% 


શિરોલ તાલુકા યુવા મંડળ દ્વારા કિકેટ ટુર્તામેત્ટનું આયોજત 


માતાઓ, બહેનો. 
મેચમાં હાજર રહી 
આનંદ લીધેલ. 
ત્યારબાદ સમાજના કારોબારી 
વડિલશ્રીઓ તથા મહિલા મંડળના 
4 કારોબારી તેમજ યુવા મંડળના 
કારોબારી સભ્યો દ્વારા વિજેતા ટીમ, 
ઉપવિજેતા અને મેન ઓફ ધ મેચ અને 
મેન ઓફ સીરીઝ ને સન્‍માનિત કરવામાં 
આવેલ. 


અને નાના બાળકો, 
મેચ ઉત્સવ જોવાનો 


શિરોલ તાલુકા 
યુવા મંડળ દ્વારા એક 
દિવસીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ નું 


11111 10 


11દ 0181. 


172121.,01દ1 11119 
0/01પ1.0 પ111'0 ૫૩ 


€૮૦૦#ર- 


આયોજન કરવામાં 
આવેલ. જેમાં ટોટલ 06 
ટીમએ ભાગ લીધેલ. 
તારીખ 03 જુન ના રોજ 
શ્રીસમાજ, મહિલા મંડળ 
અને યુવા મંડળના 
પ્રમુખશ્રી ઓની વિશેષ ત્યારબાદ સર્વ સમાજજનો એ 
ઉપસ્થિતિમાં ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કરવામાં નાસ્તાપાણી નો અસ્વાદ લીધેલ. 

આવેલ અને સમાજના સર્વ વડિલો અને 


01૦0 1000* ૦૬ 


8001101 
॥10101101॥1.00.॥ 


૪ 4 91 8999989162 હ 
છઊવા'ત8૦પડ1૮૦[૩ %ેવતા0ા.૮૦1૧ 


*૪&૮ 4૫2૩૪ 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 4/06/2024 
સ્વઃ મોરારજીભાઈ કરસનભાઈ લીંબાણી 
ઉમર વર્ષઃ 73, કચ્છમાં ગામ રતડીયા 
(8૫16 હાલે બેંગલોર (લાલબાગ સમાજ) 


ર્ર 


તારીખ 5/6/2024 
સ્વઃ સવિતાબેન જેઠાભાઈ દિવાણી 
ઉમર વર્ષઃ 95, કચ્છમાં ગામ મોટી વિરાણી 
હાલે પુનાપુર, નાગપુર 


#4₹.1ઝ ૦.1૯૬: 
ડા1 [પતા લ)/તા1 1111001, ડપ(૪૪)/ (0. 186/1 87, ગળા 140. 7,8,9, €॥ઘવપ્લ 
ઉદાતાપંતા1તાત - 370201 , ।લ1ધ૦13, ઉપાંથતલદ - !1તાંત. 
ઉઝ૯૦૬મછઝાં વિઘતંતતા4ાં - 100. 4-91 99791 57883 


છાર. ૫૫૯1ન ૦૬-૮૬ 
1. 08/10/40 - ।॥01114/૫171(/4 
॥1511010114ાં - 110. 4-91 94826 95508 


૦. 4- 91 98843 12266 

પલાતાઉંઝ1 ટાં - 110. 4-91 98413 88663 

2. 8૪૬1૩4૪4 - 1૬1 104041૫4 4. ૫1&૪૫//80,/ - 48401403& 20/0દ5૫4 

૩1120૦૬॥10॥ટાં - (00. 4-91 78934 59459 3વા૦ડ(0॥ાં - (10. 4-91 78428 05202 
60& : ।લતા॥દ્યાં - 110. #-91 70202 74705 


ઇક 34921:55303₹ ૦૮ ૪૦૦૪ 840૪૭. 


દારકનારઇ-ક૪૯૪ડ ૩૫૪ | £ાર૪-૨ 9041040 


ડય કપ૪ | છરા. 


ટ/પ્રાઇાદાત ૬1પ1૬૧૪15૭૬ 


૬૩૯૦૦ ૬ાર કત 110 દરાર 18410૦0ર-૬:ર 


પ્તદ,ક ૯₹₹1૮૬_ 
દાણા 84૦. ૩, ૯૮૦૫૮ત ₹1૦૦%. ગગન ક્ત. 26, 
૦૦૫૦૮ - ૩, શલજપ ૯પ /પઝ૩૦તળરમછતદ, ૯ તાતા તાઇ, 
કલક1૮13, ૫ના - 370. 201. 
છાકતટ૦ા૩ામ૦ા રરહતાત#મા - ૦. 941 99794 57૭4 


કલંડ13૦૮ઝતાં રિઘતંતા?1: 9979352929 


11.16. 11100082 2૪1: 110.. 
૧10 ઇદરાર ।1019૦0ર1-૬:ર પછ ૦રછદર ડઇાગગા ૬ર 
ક્તદ/છ ૦૬-૮૬ 


૭૫૮૪૦૪ 84૦. 186/187 ગળા 54૦. 6 
લાતવાપવામ્યતત - 370 201, ાતા?, બપાંયત્લા - 1ઇતાલ- 


પદ/0 ૦-₹1૮૬ 
45, ૯૩૦૩૦100 ૯210૦૦૬, ૦પાવ્લાંપુઝપ#, 
«૫0 ંપતતાં, 16૫1૮13, ૯૫ાંછત્યદ - 370 140. 
#કલુવાંડા3ઝાંપમાં રઘતઝાળ - 80૦. * 91 99254 98648 
છઉાત્માંછાપાં રિધતતાડા - 1૦. * 91 99784 49205 


